Fadhila za Madina ya Mtume 


1. Sa>d bin Abii Waqqaasw t amepokewa akisema kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu * amesema: 
(Madina ni bora kwao lau walikuwa wanajua. Haiachi mtu yoyote kwa kutoipenda isipokuwa Mwenyezi 
Mungu humweka mtu bora kuliko yeye awe ni badala yake. Na yoyote atakayevumilia shida zake [ 
La'waa': Shida na dhiki za maisha.] na usumbufu wake, nitakuwa ni muombezi wake au shahidi wake 
Siku ya Kiyama) [Imepokewa na Muslim.]. 



2. Abu Huraira t amepokewa akisema kwamba Mtume m amesema: (Nimeamrishwa kwenye kitongoji 
Nimeamrishwa kwa kitongoji: nimeamrishwa nigurie hapo, niteremkie hapo na niishi hapo.] kinlrchokula 
vitongoji [ Kinachokula vitongoji: watu wake wata washinda watu wa miji mingine na kitakuwa ni kituo 
cha majeshi ya Kiislamu.], wanakiita Yathrib [ Wanakiita Yathrib: Watu wake walikiita Yathrib wakati wa 
jahilia, na sasa kinafaa kiitwe Madina.], nayo ni Madina, inawaondoa,watu [ Kinawaondoa watu: 
Kinawatoa wabaya miongoni mwao.], kama vile kiriba [ Kiriba: ni kile kinachovuviwa na mfuzi wa chuma 
ndani ya moto.] kinvyoondoa uchafu wa chuma [ Uchafu wa chuma: uchafu wake na takataka zake.]) 
[Imepokewa na Bukhaeri na Muslim.]. 


https://www.al-feqh.com/sw/kuzuru-madina-fadhila-z 


& 






ake-na-utuk 


kufu-wake 



